ot E: IVE W' iN 
ADFYWIAD CREFYDD, 
Crywcr lef o'r Nef, llef Iesu yw, 
Dewch ataf—ataf fi; 
| Chwi golledigion o bob rhyw, 
Dewch ataf—ataf fì: 
O ffowch heb oedi, ffowch mewn pryd, 
Cyn myned i'r tragwyddol fyd, 


I chwi darperais noddfa glyd, 
Dewch ataf—ataf fì. 


Chwi rai blinderog dan eich briw, 
Dewch ataf—ataf fì; 

Myfi eich hunig Feddyg yw, 
Dewch ataf—ataf fi: 

I'ch hachub chwi sy'n wael eich gwedd, 

_Gorchfycais uffern, angeu a'r bedd, 

'— “Rhof ichwi fywyd, cysur, hedd, 

Dewch ataf—ataf fì. 


O gwrando di, yn crwydro sydd, 
Tyr'd ataf—ataf fi; 
Mae'r ffordd at Dduw yn awryn rhydd, 
Tyrd ataf—ataf fi: 
Pe fel ysgarla&.fyddai lliw 
Dy fawr bechodau, eto clyw, 
Maddeuaf bechod o bob rhyw, 
». lyrd ataf—ataf fi. 
' O tyred, cred, a phrofa'm rhad, 
' Tyd ataf—ataf fi; 
| Cei o'th holl ofnau lwyr GOR; 
Tyr'd ataf—ataf fi: 
nestri'r nef o led y pen. | 
Eu hagor wnaf, a daw o'r nen 
T lawr fendithion ar dy ben, 
Tyr'd ataf—ataf fi. 














2 


Yn awr yn amser adfywhad, 
i Dewch ataf—ataf fi; 
Boed i bob ardal trwy bob gwlad. 
Ddod ataf—ataf fi; 
Fe ddaw, fe ddaw cyn hir y pryd, o 
Pan y'm hadwaenir trwy'r holl fyd, 
Pan lawenhau a wnant ynghyd, 
Bawb ynof—ynof fi. 






Molianwch, cenwch fawr a mân 
A ddeuwch ataf fi; 

Molianwch, cenwch newydd gân, 
A ddeuwch ataf fì: 

Dewch at yr orsedd oll, O dewch, 

Digonedd beunydd yno gewch, 

_ A'm Hyspryd I arad fwynhewch, 

Llawn hedd a fydd i chwi. 


SSL NS NS NS NS NN 


EMYN 


TRAGWYDDOLDEB, 


TRAGWYDDOLDEB! Tragwyddoldeb! 

Beth yw'ih hyd di, Dragwyddoldeb? 

Atat cyrchu a wna amser, u 

Fel march rhyfel yn ei gryfder, GU 
Fel rhedegwyr, y cyflyma', 8 U 
Llong i borth, neu saeth o fwa: 

Meal ddyn, am Dragwyddoldeb. 





'Tragwyddold ebl Tragwyddoldeb! 

Beth yw'th hyd di, Dragwyddoldeb ? 

Megys pelen gron gyfanedd, (ŷ 
Heb fod iddi ben na diwedd ; Un 
Felly Tragwyddoldeb yntau 
Sydd heb ddiwedd ac heb ddechreu : 
Meddwl, ddyn, am Dragwyddoldeb. A 



































3 


Tragwyddoldeb! Tragwyddoldeb! 
Beth yw'th hyd di, Dragwyddol deb? 
Cylch wyt ti sy'n ddiderfynol, 
'NAWR TRAGYWYDD yw dy ganol; 
Tu hwnt cyraedd neb creadur 

Allu rhoddi arnat fesur : 

Meddwl, ddyn, am Dragwyddoldeb. 


Tragwyddoldeb / Tragwyddoldeb 1 

Beth yw'ih hyd di, Drazwyddoldeb? 
Gall aderyn cym'ryd ymaith 

Mewn maith amserfynydd helaeth. 
Trwy ddod unwaith bob cann mlynedd; 
Gwed! hyn—dim nes dy ddiwedd: 
Meddwl, ddyn, am Dragwyddoldeb, 


Tragwyddoldeb/ Tragwyddoldeb / 

Ô yw'th hyd di, Dragwyddoldeb? 

ïa bo Duw yn Dduw, heb derfyn ; 
Yn hy dd-poenau'r anwip-werin ; ws AU 
Tra'bo Duw yn Dduw ei bobol, 

Cant /wynhau eî hedd annhraethol: 
Medawl, ddyn, am Dragwyddoldeb. 








o 


Tragwyddoldeb! Tragwyddoldeb/ 
Beth yw'th hyd di, Dragwyddoldeb? 
Mynych, ddyn, rho dy fyfyrdod 
Ar y poenau—cyflog pechod; 
Mynych hefyd gwna fyfyrio 

Âr y nef, a'r hedd sydd yno: 
Meddwl, ddyn, am Dragwyddoldeb. 






Tragwyddoldeb! 'Pragwyddoldeb/ 
Beth yw'th hyd di, Dragwyddoldeb? 
Bod mewn poen, pa mor ddychrynllyd / j 
Bod mewn mwyniant, pa mor hyfryd / 
Iawnder Duw amlyga'r poenau, 

Mwyniant nef, ei ryfedd radau: 

Meddwl, ddyn, am Dragwyddoldeb, 












Tragwyddoldeb! Pragwyddoldeb / 
Beth yw'th hyd di, Dragwyddoldeb? 
Tlodion duwiol fawr mewn adfyd, 
Cant cyn hir dragwyddol wynfyd; 
Newid wnant ar fyr eu tlodi 

Am wir gyfoeth gwlad goleuni: 
Meddwl, ddyn, âm Dragwyddoldeb. 


— Tragwyddoldeb) Tragwyddoldeb! 
Beth yw'th hyd, di. 








Mynyd yma yw ein pofid, 
Byth ni dderfydd nefol wynfyd: 
Meddwl, ddyn, am Dragwyddoldeb. 





'Tragwyddoldeb! Tragwyddoldeb / o 
Beth yw'th hyd di, Dragwyddoldeb? Ï 
Doeth yw ef a'th fynych gofia ' 
A gwae hetiau Mwg, ddirinygta yB ed — 
“Gan roi'r serch arsefhau ucliod, 
Heb mwy geisi & byd.a'i sorod: 
Meddwl, Aayb, aîm Dragwyddoldeb, 


'Tragwyddoldeb/ Tragwyddoldeb” 
Beth yw'th hyd di, Dragwyddoldeb ? 5 
'R hwn a'th gofìa, gall o'r galon i 
Ud'weyd yn wyneb pob trallodion, 

Boddlon wyf, irwy dân a dyfroedd, 
Fyned fry i deyrnas nefoedd : i 
Meddwl, ddyn, am Dragwyddoldeb. âi, 














Tragwyddoileb! Tragwyddoldeb! 
Beth yw'th hyd di, 'Dragwyddoldeb? 
Rhof fi, Dragwyddoldeb, rybudd 
It', O ddyn, i'm cofio beunydd; 
Oofia gosp y rhai annuwiol, 

Cofia'r gwynfyd pur tragwyddol: 
Meddwl, ddyn, am Dragwyddoldeb, 












